Machine Translated by Google 


Isang Kumpletong Gabay sa Soulwinning 

1. Paghahanda 

Bago ipangaral ang ebanghelyo, dapat tayong laging maglaan ng oras upang manalangin upang gabayan tayo ng Diyos, buksan ang mga 
puso ng mga tao, at protektahan tayo, atop. Kaya naman napakahalaga ng panalangin. 

Kung mayroon kang mga youtube card o gospel tract, maaari mong ipamigay ang mga ito sa mga tao kapag nanalo ng kaluluwa. Ito 


ay isang mahusay na paraan upang simulan ang isang pag-uusap tungkol sa ebanghelyo. 


Ang soulwinning ay maaaring gawin sa mga lansangan sa pamamagitan ng paglapit sa mga tao sa isang palakaibigang paraan 

(lalo na ang isa-isa), 0 Sa anumang lugar, 0 sa pamamagitan ng pagpunta sa pinto sa pinto (door-knocking). Laging pinakamainam na sumama 

sa isang soulwinning partner, upang ang isang tao ang magsalita ng lahat habang ang isa ay tahimik na nagdarasal para sa pagbabagong loob 

ng mga tao. 

Laging isaisip na ang Salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihang magligtas ng mga kaluluwa (sa 

pamamagitan ng pananalig ng Banal na Espiritu sa puso ng mga tao habang naririnig nila ang mga talatang ipinangangaral). 


Sinasabi sa atin ng Bibliya sa Mga Gawa 4:29: "At ngayon, Panginoon, masdan mo ang kanilang mga pagbabanta: at ipagkaloob mo sa 
lyong mga lingkod, na sa buong katapangan ay maipahayag nila ang iyong salita." at sa talatang 31:" At nang sila ay manalangin, nayanig 


ang lugar kung saan sila nagkakatipon; at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, at sinabi nila ang salita ng Diyos nang may katapangan. " 


Nakikita natin sa talatang ito na ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa mga apostol upang ipangaral ang Kanyang Salita ay napakalaki kaya 
nayanig ang lugar! (Ang parehong kahanga-hangang espirituwal na kapangyarihan ay magagamit sa atin ngayon sa pamamagitan ng KJV Bible 


at ang Banal na Espiritu na nabubuhay sa loob natin.) 


Roma 10:17: "Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Dios." 
Ang Salita ng Diyos ang nagliligtas sa atin, at ang mga nawawalang tao ay nangangailangan ng isang taong naligtas upang ipaliwanag ang 
ebanghelyo sa kanila. Malinaw na sinasabi ng talata: "Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig", na nagpapahiwatig na ang isang tao 


ay kailangang ipaliwanag ang mensahe ng ebanghelyo sa kanila gamit ang malinaw na mga talata tungkol sa kaligtasan mula sa Bibliya. 


Sa konklusyon, imposibleng maligtas ang isang tao nang hindi gumagamit ng mga talata sa Bibliya at walang malinaw na paliwanag sa mga 
talata mula sa isang taong naniniwala na at nakakaunawa na sa ebanghelyo. Tandaan din, dapat tayong magpakita ng habag sa mga 


nawawala upang maramdaman ng taong ating maabot ang ating pagmamahal at makita ang ating pagnanais na maligtas sila. 


Mag-ingat na gamitin lamang ang King James Bible (KJV) sa wikang Ingles. Ito ay ang inspirasyon at napanatili na Salita ng Diyos sa Ingles at 
ang tanging pagsasalin na 100% na tapat sa orihinal (The Textus Receptus sa Griyego (Beza's 1598) at ang Masoretic Text sa Hebrew (Bomberg's 
1525)). Ang mga makabagong salin ng Bibliya ay may bahid ng katiwalian at hindi makapagliligtas ng sinuman (sa pagiging nasirang binhi — 


1Pedro 1:23). 


2. Pagsisimula ng pag-uusap (lalo na sa isang estranghero) 

lpakilala ang iyong sarili nang may ngiti — Sabihin sa kanila na ikaw (at ang iyong kapareha) ay mga Kristiyano (Mga Baptist o 

simpleng "mga mananampalataya sa Bibliya" at hindi mga Saksi ni Jehova o ilang kulto). Tanungin ang tao kung sila ay isang Kristiyano. 
Sabihin sa kanila ang isang bagay tulad ng: Ang buhay ay maikli, at lahat tayo ay mamamatay balang araw. Sinasabi ng Bibliya na isa lamang 
sa dalawang lugar ang maaari nating puntahan pagkatapos nating mamatay: Langit at Impiyerno. Kung mamamatay ka ngayon, sigurado ka 


bang 100% na mapupunta ka sa langit? Kung sasabihin ng tao na sigurado silang pupunta sila sa langit, tanungin sila: 


"Ano sa palagay mo ang dapat gawin ng isang tao para maligtas (0, Paano mo malalaman) ?" 
(Dapat sabihin ng tao na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at ang 


buhay na walang hanggan ay isang libreng regalo). Kung hindi, ipakita sa kanila ang mga talata sa bibliya sa plano sa ibaba. Pagkatapos 


Machine Translated by Google 


tapos ka nang magbasa at magpaliwanag ng ebanghelyo sa kanila, maaari kang magtanong ng mga partikular na tanong para malaman kung 


naniniwala sila sa mga tamang bagay tungkol sa kaligtasan (Itanong ang mga tanong sa point number 5 sa ibaba). 


Kung hindi sila 100% sigurado, o walang ideya: 
Itanong sa kanila ang parehong tanong tulad ng sa nakaraang punto upang malaman kung ano ang pinaniniwalaan nilang dapat nilang gawin 


upang maligtas. (Alalahanin kung ano ang sagot ng tao, makakatulong ito sa iyo na tanungin pa sila sa pagtatapos ng pagtatanghal.) 


Pagkatapos ay sabihin, "Maaari ko bang ipakita sa iyo mula sa Bibliya kung paano ka magiging 100% sigurado?" 

- Kung sasabihin nilang mayroon silang oras at interesado, simulan ang pagbabasa ng plano. 

- Kung sasabihin nilang kaunti o wala silang oras, sabihin sa kanila: Walang problema. 

Maaari ba akong magbigay sa iyo ng maikling buod ng ebanghelyo? (lpakita sa kanila ang mga talatang may mabilis na paliwanag). 
lbuod sa kanila ang 4 na bahagi ng ebanghelyo. (Tingnan ang punto 4 ng dokumentong ito). 

Kung ang tao ay walang oras o hindi interesado, mag-iwan sa kanila ng isang talata (Juan 3:36, Gawa 16:31, o Roma 10:9) at/o 


isang YouTube card. 


Pansinin na kung minsan, kahit na sabihin ng isang tao na hindi sila interesado o walang maraming oras, magiging interesado silang makinig 
sa buong ebanghelyo pagkatapos mong magbigay ng isa o higit pang mga talata. Ang ilang mga tao ay masyadong mahiyain, kaya ang mga 


youtube card ay isang mahusay na pagpipilian upang simulan ang pag-uusap. 


3. Isang halimbawang listahan ng mga talata sa Bibliya upang ipakita ang ebanghelyo (I-highlight ang mga ito sa iyong Bibliya) 
Mga Taga-Roma 3:23 (Kasalanan — Lahat ay makasalanan) 

Roma 6:23 (Ang parusa sa kasalanan - Simula ng talata: "Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan;") 

Pahayag 21: 8 (Impiyerno (dagat ng apoy) - Lahat ay nagsinungaling - Lahat ng sinungaling ay napupunta sa impiyerno). 

Roma 5:8 (Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan — Siya ay nagdusa ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan) 

*(Mateo 1:21) at (1 Juan 5:7) - *opsyonal — mga paliwanag sa trinidad 

*1 Juan 2:2 at 1 Pedro 2:24 — opsyonal - ebanghelyo *Roma 8:34 — opsyonal 

- ebanghelyo 

Mga Gawa 16: (30)-31 (Ang paniniwala ay ang tanging kinakailangan para sa kaligtasan) 

Mga Taga-Efeso 2:8-9 (Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na walang mga gawa) 

Roma 6:23 (Kaloob ng Diyos (Ikalawang kalahati ng talata: "... ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan...") 

Juan 3:15-16 (Ang sinumang naniniwala kay Kristo ay maliligtas) 

*Tito 1:2 — opsyonal — buhay na walang hanggan 

*Juan 1:12 — opsyonal — buhay na walang hanggan 

*Juan 10:27-29 - opsyonal - walang hanggang seguridad 

Roma 10:9-10 (Pananampalataya sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. — ang ebanghelyo) 

Roma 10:13 (Pagtawag sa pangalan ng Panginoon/Humihingi ng kaligtasan kay Jesus). 

Ang parehong mga talata (o mga katulad nito) ay dapat na banggitin sa bawat paglalahad ng ebanghelyo, lalo na sa isang tiyak na 
pagkakasunud-sunod. Napakahalaga na sundin ang isang lohikal na pagkakasunud-sunod sa iyong presentasyon. Gaya ng 
pagsasama-sama ng mga bersikulo sa kasalanan (1), impiyerno (2), paghatol (3), pag-ibig ng Diyos (4), ebanghelyo (5), kaligtasan sa 
pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesu-Kristo (6), ang kaligtasan ay libre. regalo at hinding-hindi mawawala (7). Siyempre, ito ay isang 
halimbawang listahan, maaari mong gamitin ang iba pang mga talata na gusto mo para sa iyong presentasyon. Kinakailangan din kung minsan na 
iakma ang mga talata upang tumugma sa interes 0 pang-unawa ng tao. Maaari mong gamitin ang mga opsyonal na talata kung ang tao ay 


nangangailangan ng higit pang mga paliwanag sa isang partikular na punto. Maaari mo ring itapon ang mga ito kung sila ay nagmamadaii. 


Ang isang mahusay na tip ay maglagay ng isang listahan ng mga soulwinning verses sa iyong Bibliya 0 sa isang sticky note na maaari mong 
tingnan habang gumagawa ng soulwinning upang gabayan ka mula sa bawat taludtod. Maaari mo ring markahan ang susunod na mga talata sa 


margin ng iyong Bibliya. Halimbawa, sa tabi ng Roma 6:23 in 


Machine Translated by Google 


ilyong Bibliya, isulat ang Apocalipsis 21: 8. - para malaman mo kung aling talata ang susunod na babaling. Pinapabilis nito ang buong 
proseso at tinutulungan kang malaman ang susunod na talatang babasahin. 
Siyempre, ang pinakamagandang bagay ay malaman ang pagkakasunud-sunod ng mga talata mula sa memorya. 


Nangangailangan ito ng maraming pag-uulit ngunit ito ay natural na darating sa karanasan. 


4. Pagpapangkat ng mga taludtod sa iba't ibang punto 

1. Tayong lahat ay makasalanan at hinatulan sa impiyerno 

Roma 3:23, Roma 6:23, Pahayag 21:8 

Ang mga talatang ito ay nagpapakita na tayong lahat ay makasalanan at hinatulan sa impiyerno. Walang mabubuting tao at 
walang maliligtas sa kanilang mga gawa. Lahat tayo ay nagsinungaling (Roma 3:4) at nakagawa ng mali kaya lahat tayo ay 
nararapat na mapunta sa impiyerno upang maparusahan sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay matuwid at dapat humatol sa 
ating mga kasalanan. Syempre, mahal din tayo ng Diyos, kaya ayaw niyang mapunta tayo sa impiyerno- gusto niyang iligtas 


tayo sa ating mga kasalanan at sa kahihinatnan nito (na itatapon sa impyerno magpakailanman). 


2. Mahal tayo ng Diyos, at nag-aalok sa atin ng pagtubos sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesucristo 

Roma 5:8, *(Mateo 1:21 at 1 Juan 5:7, 1 Juan 2:2, Roma 8:34 - *opsyonal na mga talata). 

Sa pamamagitan ng mga talatang ito ay ipinapakita natin na mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Ipinaliwanag din namin 
kung sino si Hesus: ang Anak ng Diyos (na ipinanganak ng birhen na si Maria) - at ang Diyos na nahayag sa laman. Posible rin 
na ipaliwanag ang Trinidad (1Juan 5:7). Si Jesus ay ang Anak ng Diyos at siya rin ang Diyos. Ang trinidad ay binubuo ng 3 
persona at bumubuo sa isang Diyos (ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo). Maglaan ng karagdagang panahon para 
ipaliwanag ang puntong ito sa isang taong hindi nakakakilala kung sino si Jesucristo. Pagkatapos ay ipinakikita natin na si 
Hesus ay namatay para sa atin at pinasan niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa krus. Siya 

hindi kailanman nagkasala at namatay siya sa krus upang pagbayaran ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad. 
Pagkatapos siya ay inilibing, at siya ay bumangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. Nabuhay siyang muli sa katawan at nakita ng 

marami sa kanyang mga alagad. Ipinakita rin niya kay Thomas ang mga butas ng kanyang mga kamay at pinatunayan niyang buhay at 
maayos na Siya. Pagkatapos ay umakyat siya sa langit. 

Sa paglalahad ng ebanghelyo, laging tumutok sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Kristo bilang kabayaran (pagpapalubag- 
loob) para sa ating mga kasalanan, dahil ito ang batayan ng ebanghelyo. 


(1 Corinto 15:1-4 ). 


3. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya- 

walang gawa Gawa 16:30-31, Efeso 2:8-9 

Sa pamamagitan ng mga talatang ito, ipinapaliwanag natin kung paano tayo maliligtas at mapapatawad sa ating mga kasalanan. Ipinakikita nila 

na ang mga nagtitiwala lamang kay Kristo bilang Tagapagligtas ang tatanggap ng buhay na walang hanggan at mapupunta sa langit. 

Bigyang-diin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo (Sa pamamagitan ng pagtanggap sa 
ebanghelyo bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng paglalagak ng ating buong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya 
lamang bilang Tagapagligtas sa pamamagitan ng paghiling sa Kanya na iligtas tayo). Ang sarili nating mga gawa ay hindi makapagliligtas sa atin, si Hesus 
lamang ang makakapagligtas. Dapat nating ilagay ang lahat ng ating Pananampalataya (tiwala) kay Kristo lamang. lpaliwanag nang napakalinaw na ang 
kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa (tulad ng pagtalikod sa ating mga 
kasalanan, 0 sa pamamagitan ng binyag, 0 sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay (pagbabagong dahon), o sa pamamagitan ng pagsali sa isang 
simbahan, atbp). Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap o gawa ng katuwiran. 
lpaliwanag ang mga salitang "pananampalataya/paniniwala (upang magtiwala) at "biyaya" (hindi nararapat na pabor). lpaliwanag din na ang buhay na 


walang hanggan ay isang regalo (at ang isang regalo ay palaging libre) at hindi na ito maaalis sa anumang dahilan kapag natanggap mo na ito. 


4. Ang kaligtasan ay walang hanggan at hinding-hindi mawawala 


Roma 6:23 (ikalawang kalahati), Juan 3:15-16, *(Tito 1:2, Juan 1:12, Juan 10:27-29 *opsyonal) 

Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay walang hanggan. Laging tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Kapag iniligtas ng Diyos ang 

isang nananampalatayang makasalanan, siya ay maliligtas magpakailanman. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob na buhay na walang hanggan, hindi pansamantalang buhay. 
Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay "buhay na mananatili magpakailanman". Bukod dito, kapag tayo ay naging anak ng Diyos, palagi 


tayong mananatiling ligtas anuman ang ating gawin. Once a son, always a son. 


Machine Translated by Google 


Magbigay ng praktikal na halimbawa ng katotohanang ito. lpaliwanag na kung gumawa tayo ng mali (tulad ng malubhang 

kasalanan) pagkatapos maligtas, parurusahan tayo ng Diyos sa mundong ito, at mawawalan tayo 

mga gantimpala sa langit — ngunit hinding-hindi mawawala ang ating kaligtasan. Gayundin, tayo ay gagantimpalaan kung tayo ay gagawa 
ng mabubuting gawa kapag tayo ay naligtas. Hinding-hindi tayo ipapadala ng Diyos sa impiyerno kapag tayo ay naging Kanyang mga anak. 
Ilpaliwanag na ang kaligtasan (ang bagong kapanganakan) ay isang beses na pangyayari at hindi na mababawi. 

Ang Diyos ay tapat. Nangako Siya na panatilihing ligtas ang lahat ng mananampalataya magpakailanman at hinding-hindi 

sila mapapahamak. Kung naniniwala ang isang tao na maaari nilang mawala ang kanilang kaligtasan - kung gayon hindi sila maliligtas. 
Mahalaga rin na panatilinin ang atensyon ng nakikinig sa paglalahad ng ebanghelyo. Tanungin sila ng may-katuturang mga tanong 

at magbigay ng maraming halimbawa at paglalarawan sa mga pangunahing punto ng ebanghelyo. Ang mga pamamaraang iyon ay 


nakakatulong upang mapanatili ang atensyon ng mga tao at makita kung nalintindihan nila ang kaligtasan. 


5. Mga tanong na itatanong pagkatapos ng paglalahad ng ebanghelyo upang mapatunayan na malinaw na naunawaan ng tao 


ang ebanghelyo (Isulat ang mga tanong na ito sa iyong Bibliya o sa isang post-it at dalhin ang mga ito sa iyo). 


1. Naniniwala ka ba na nagkasala ka? (Roma 3:23, 1Juan 1:8) 

2. Naniniwala ka ba na si Hesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang bayaran ang iyong mga kasalanan? ( 1 Juan. 2:2 ) 

3. Ayon sa ipinakita Ko sa iyo sa Bibliya, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin upang maligtas? (Maniwala (magtiwala) kay 

Kristo bilang Tagapagligtas - Mga Gawa 16:31, Roma 10:9) 

4. Naniniwala ka ba na ang pagtitiwala kay Kristo lamang ay sapat na o naniniwala ka bang kailangan din nating gumawa ng iba pa para maligtas 
(tulad ng mabubuting gawa, pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagpapabinyag, atbp.) ? 

(Ang paniniwala/pananampalataya lamang ay sapat na. Ang mga gawa ay hindi makapagliligtas sa atin. Roma 4:5, Efeso 2:8-9). 

5. Naniniwala ka ba na may magagawa ka para mawala ang iyong kaligtasan? (Hindi- Ang buhay na walang hanggan ay isang libreng 


regalo na hindi kailanman aalisin kapag natanggap natin ito — Juan 10:27-28). 


Ang mga sagot sa mga tanong ay nasa panaklong (tanggapin ang mga sagot na magkatulad). lpakita sa tao na hinding-hindi mawawala 


ang kanilang kaligtasan kapag naniwala na sila, kahit na sa pamamagitan ng isang mabigat na kasalanan. 


Ang pagtatanong ay mahalaga! Kung hindi ka magtatanong, hindi mo malalaman kung naiintindihan ng tao ang ebanghelyo. 
Gayundin, hindi mo malalaman kung ang tao ay tunay na naniniwala dito o kung kailangan nila ng karagdagang mga talata o 


karagdagang paliwanag sa isang partikular na bahagi ng ebanghelyo . 


Kung tama ang sagot ng tao sa bawat tanong, pumunta sa susunod na hakbang. Kung ang tao ay nagbigay ng maling sagot sa isa sa 

mga tanong, ipakita sa kanila ang karagdagang mga talata (o mga talata sa panaklong) upang magbago ang kanilang isip. Kung hindi 
tinanggap ng tao ang mga katotohanan pagkatapos mong ipakita sa kanila ang ilang iba pang mga talata, ihinto kaagad ang pangangaral sa 
kanila at umalis. (Hindi mo nais na mag-aksaya ng iyong oras sa pakikipagtalo sa mga mapagmataas na tao - maraming iba pang mga tao na 
maabot). lpaliwanag nang lubusan ang mga puntong hindi nauunawaan ng tao kung sila ay nagbibigay ng maling sagot. Magpakita ng 


karagdagang mga talata kung kinakailangan. 


Tandaan na maaaring tumagal ng mas maraming oras at mas maraming paliwanag para sa ilang tao bago sila tuluyang maligtas — 
kailangan mong maging matiyaga minsan. Huwag mag-atubiling ihinto ang pag-uusap kung ang tao ay hindi interesadong marinig ang 


ebanghelyo (kung hindi nila pinapansin o tinatanggihan ang ebanghelyo). 


6. Pagtawag sa pangalan ng Panginoon (humihingi kay Jesus ng kaligtasan) 


(Itala ito sa iyong bibliya o sa isang post-it upang dalhin ito kapag nanalo ng kaluluwa) 


Machine Translated by Google 


Bago manalangin, magandang suriin ang unang sagot ng tao tungkol sa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na kailangan nilang 

gawin upang maligtas (Sa unang lugar - bago magsimula ang pagtatanghal), upang 

suriin kung talagang nagbago ang isip ng tao. Ang hakbang na ito ay magpapakita kung ang tao ay tunay na nagsisi o hindi. Halimbawa, 
paalalahanan ang tao tungkol sa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan noong una at tanungin sila kung nagbago na ba sila ng isip. Ito ay 
magbibigay-daan sa iyo upang makita kung sila ay lubos na naunawaan ang mensahe. Pagkatapos ay magpatuloy sa panalangin. Ang puntong 
ito ay NAPAKAMAHALAGA: ito ang magiging punto ng paglalahad ng ebanghelyo. Himukin ang tao na tumawag sa pangalan ng Panginoon para 


sa kaligtasan. Maaari mong banggitin ang Roma 10:9-10 para sa hakbang na ito. Ipaliwanag sa 


tao na ang pagtatapat (pagtatanong) sa pamamagitan ng kanilang bibig at paniniwala sa kanilang puso ay magbubunga ng kaligtasan. 
Sabihin sa kanila na ang layunin ng panalanging ito ay sabihin nila kay Jesus na naniniwala sila sa kanya sa pamamagitan ng paglalagak 
ng kanilang buong pagtitiwala sa kanya para sa kaligtasan. Mag-ingat na banggitin na ang pagdarasal nang hindi naniniwala ay hindi 


magliligtas sa kanila at walang kabuluhan. 
Ang kaligtasan ay malayang iniaalok at ginagarantiyahan sa mga naniniwala sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. 


Simulan ang pagbigkas ng Ssumusunod na panalangin kasama ang tao (paulitin ang bawat linya pagkatapos mo). 
- Mahal na Hesus, 

- Alam ko na ako ay isang makasalanan, 

- Alam kong karapat-dapat akong mapunta sa impiyerno, 

- Ngunit naniniwala ako na namatay ka sa krus... 

-Inilibing, at muling nabuhay upang bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan, 

- Mangyaring iligtas ako ngayon din at bigyan ako ng buhay na walang hanggan. 

- kaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko para sa kaligtasan, at hindi ang sarili kong 


mga gawa. -Salamat sa pagligtas sa akin. Sa pangalan ni Hesus, Amen. 


Katapusan ng soulwinning 

Sabihin sa tao na kung taimtim silang naniwala kay Kristo sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanya para sa kaligtasan, mayroon na silang buhay 
na walang hanggan. Basahin ang 1 Juan 5:13 o Roma 5:1 at itanong sa kanila: Kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? (Sagot: Langit) 
- At saan ka hindi na mapupunta? (Sagot: Impiyerno). Magalak kasama ang tao kung tumawag sila sa pangalan ng Panginoon at sumagot ng 
tama sa lahat ng tanong. Sabihin sa kanila na kung sila ay maniniwala kay Cristo, sila ay maliligtas magpakailanman at na, ayon sa salita ng 
Diyos, sila ay pupunta sa langit kapag sila ay namatay. Mayroon na silang buhay na walang hanggan. Pagkatapos ay maikling takpan ang mga 
pangunahing punto ng buhay Kristiyano: pagbabasa ng Bibliya, Pagbibinyag, pagpunta sa isang mabuting simbahan, paggawa ng mga gawain 
para sa Diyos, atop. Siyempre, ang mga gawa ay hindi para sa kaligtasan, ngunit ang mga ito ay isang paraan lamang upang makakuha ng 
makalangit na mga gantimpala at makakuha ng naligtas ang mga tao. Ang Pahayag 1:3 ay isang mahusay na talata upang saklawin ang 


pagbabasa at pagsasaulo ng Bibliya (pati na rin ang Joshua 1:8-9 at Awit 1). Bigyan sila ng youtube card o imbitasyon sa simbahan. - 


Para sa mga halimbawa ng video ng soulwinning: https://allthepreaching.com . 
Orihinal na isinulat sa French ni Pierre Paul mula sa EnChristEstLaVie.com (Youtube channel sa French:) https://www.youtube.com/channel/ 


UCPCu0Lco3qf2MIUSL7JPo8g 


Pakibahagi at isalin ang dokumentong ito sa iyong wika - Ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay; at siya na nakakaakit ng mga kaluluwa 


ay pantas. ( Kawikaan 11:30 ). Mga pagpapala kay Kristo! 


